ADDU'A 


WALLAFAR 
DR. ABDULMUHSIN DAN MUHAMMAD ALKASIM 
Limami kuma mai hudüba a masallacin Annabi mai daraja 


ADDU A 


Domin sauke littafin ka bi Kan wannan alamar (code) 


o 


a-alqasim.com 


ADDU A 


WALLAFAR 


DR. ABDULMUHSIN DAN MUHAMMAD 
ALKASIM 


Limami kuma mai huduba a masallacin Annabi mai daraja 


ADDU'A 5 


Da sunan Allah Mai rahmah Mai jinkai 
GABATARWA 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin 
talikai, kuma tsira da aminci su tabbata ga 
Annabinmu Muhammad da iyalansa da sahabbansa 
baki daya. 


Bayan Haka: 


Allah Ya halicci mutane da aljanu domin bauta 
masa, kuma yana daga cikin falalar Allah ga 
halittunsa yawaita nau'oin bauta, daga cikinsu akwai 
abinda yake bautar zuciya ce kamar dogaro ga Allah 
da jin tsoron Allah, kuma daga cikinsu akwai abinda 
yake bauta ce ta zahiri kamar sallah da zakkah, 
kuma tsagwaron bauta kuma tsantsarta itace addu' a, 
sha'aninta a cikin addini mai girma ne, kuma 
nassoshi sun yawaita akan bayanin matsayinta da 
kwadaitarwa zuwa gareta da zaburarwa akanta da 
bayanin ladubbanta. 


Kuma ita bautane wanda bayi basa wadata daga 
gareta komai banbancin halin da suke ciki da 


6 ADDU'A 


matsayoyinsu, kuma duk wanda ya kasance mai 
tsarkake addu arsa ga Allah, kuma mai dacewa ne da 
sunnar Annabinsa -tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi- a cikinta; to ya gabatar da bauta mai 
girma, kuma addu' arsa tafi kusa da a amsa masa, 
kuma wanda Kafafunsa suka zamar dashi sai ya gaza 
acikin rokonsa ga Allah Madaukaki, ko yayi Ketare 
iyaka acikinta, ko zuciyarsa da ratayu da waninSa; to 
hakika yayi hasarar bauta mai girma, Kuma bai sami 
abinda yake nema ba, sannan ya kai kansa zuwaga 
alkawarin azabar Allah. 


Kuma domin muhimmancin addu'a, da bukatar 
mutane zuwa gareta; sai na rubuta acikin wannan 
littafin wasu darrusa da suke tattauna cewa kada a 
roka face Allah Shi kadai, kuma na sanya masa suna 
«Addu' a», asalinsa huduba ce dana gabatar da ita a 
masallacin Annabi ranar Juma'a, ashirin ga watan 
Safar, shekara ga dubu daya da dari hudu da arba'in 
da hudu bayan Hijrah. 


Ina rokon Allah Ya sanya shi tsarkakakke ne 
domin neman yardarSa, kuma ya zama mai amfani 
ga bayinSa. 


ADDU'A 7 


Kuma tsirar Allah da aminci su tabbata ga 
Annabinmu Muhammad da iyalansa da sahabbansa 
baki daya. 


Dr. Abdulmuhsin Dan Muhammad Alkasim 
Liman kuma mai huduba a masallacin Annabi. 


Na kammala shi ranar ashirin ga watan Safar, 
shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da 
hudu bayan Hijrah. 


δ ADDU'A 


HAKIKANIN ADDININ MUSULUNCI 
SHINE TSARKAKE AIKI GA ALLAH 
SHI KADAI 


Addinin Allah wanda Ya yardar da shi ga 
halittunSa dukkansu, na farkonsu dana Karshensu 
shine Musulunci, annabawa sun zo dashi dukkansu, 
kuma  manzanni dukkansu sun daga tutarsa, 
Madaukakin sarki Ya ce: 


CX N soos 8 > 


{lallai addini a wurin Allah shine Musulunci} 
[Aali-Imraan: 19], kuma shine tsarkake aiki ga Allah 
Shi kadai, da mika wuya gareShi matsayin Ubangiji, 
Mamallaki, Mai gudanarwa, kuma Allah Abin 
bautawa Shi kadai banda waninSa, kuma shine 
mifaKKiyar hanya addinin babanmu Ibrahim, - 
aminci ya tabbata a ad 


d? Fear 


i cad i ád t3 


d ea τ, SEG; 


ADDU'A 9 


{sannan Muka yi wahayi a gareka cewa kabi 
hanyar Ibrahim mikakkiya kuma bai kasance daga 
cikin masu shirka ba) [An-nahl:123], kuma shi akida 
ce kuma da kuma shari'ah, kuma ilmi ne da aiki, 
kuma zahiri ne wanda yake gasgata boye. 


Kuma Kalmar «babu abin bautawa da gaskiya sai 
Allah» itace tushensa da kuma asalinsa, da kuma 
farko da Karshensa, da sababinsa da manufarsa, da 
kuma Kubbar gininsa wacce da itane cikarsa 
da kyawunsa, 


Kuma ma αηδία daga lafazinta yana matsayin rai 
ne ga gangar-jiki, ba'a amfana da jiki ba tare da rai 
ba, kuma furtata ba tare da Kudurce ma'anarta ba; 
baya amfanar da ma'abocinta da komai. 


Kuma ita kalma ce wacce ta kunshi addini 
dukkansa, wanda ya fade ta tare da sanin ma'anarta, 
yana mai aiki da abinda take nunarwa, yana mai cika 
hakkokinta; to hakika ya tattabatar da tauhidi, kuma 
wanda ya tabbatar tauhidi kamar yadda Allah 
farlanta masa zai shiga aljannah ba tare hisabi 
ko azaba ba. 


10 ADDU'A 


ADDININ MUSULUNCI YA GINU A 
BISA ROKON ALLAH SHI KADAI 


Mafi gaskiyar hujjar daga bawa gameda tauhidi, 
kuma mafi cikan dalili akan ke6antar Mahalicci da 
kadaici; shine rokon Allah Shi kadai banda waninSa, 
Annabi -Tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- ya ce: «Idan zaka roka to ka roki Allah» 
[Timizi ya ruwaito shi] . 


Kuma addinin Allah baya tsayuwu sai dai abisa 
kadaita Allah da roKo banda waninSa, kuma da 
wannan ne ya aiko manzanninSa, kuma ya saukar da 
littattafanSa, kuma shine addininSa da yake so 
bayinSa su bayyana shi koda cikin hakan akwai 
turmusa hancin masu kauda kai daga gare shi. 


λές e e NA scala ail ist» 
{Sabòda haka ku kiràyi Allah, kuna másu 


tsarkake addini a gare Shi, kuma ko dà kafirai sun 
Ki] [Gaafir: 14], kuma Allah Ya umurci AnnabinSa - 


(1) lamba ta (2516), daga hadisin Dan Abbas Allah Ya kara masu 
yarda. 


ADDU'A 11 


tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- da ya 
sanar da mutanensa cewa saKonsa ya tsayu ne a bisa 
kadaita Allah cikin addu'a 


(Ka ce: "Ina Kiran Ubangijina ne kawai, kuma ba 
zan tára kowa da Shi ba") [Al-jinn: 20]. 


12 ADDU'A 


UKUBAR WANDA YAYI GIRMAN KAI 
GA ROKON ALLAH SHI KADAI 


Wanda yayi girman kai ga rokon Yayi masa 
alKawarin wuta da KasKanci, 


- fe τ 13 20 44 cL > az-N 
CES ME O9 X GE i Gall Yh 


[Lallai wadannan da ke kangara daga barin bauta 
Mini, za su shiga Jahannama suna KasKantattu"} 
[Gaafir: 60], kuma duk wanda ransa ya Kyamaci 
rokon Allah Shi kadai kuma bai sami budin Kirji ba 
sai acikin roKon abin halitta, to wannan alama ce ta 
bata da rafkana daga lahira. Wanda tsarki ya tabbata 
a gare Shi Yace: 


€ Fh OFS of ο E di > 

(Kuma idan aka ambaci Allah Shi kadai zukátan 
wadanda ba su yi imani ba da Lahira zasu Kyamata} 
[Azzumar: 45]. Wato: sai zukatansu su gudu kuma 
suyi girmankai, kuma sufi yarda da kadaita Allah 
Shi kadai da bauta da addu'a. 


ADDU'A 13 


ΑΡΡΙ A ITACE BAUTA 


Babu wani matsayi na imani da Allah Ya wajabta 
shi ga zukata face addu'a yana lizimtashi, kuma 
ibadun bayyane dana boye dukkansu addu'a ne ga 
tukewarsu da kuma ma'anarsu, duk wanda yayi 
sallah ko azumi ko hajji ko yayi sadaka; to yana 
rokon Ubangijinsa ne a aiwace, Bautarsa ga 
Ubangijinsa, da kankan da kansa gare Shi, da sonSa 
a gare Shi, Suna kiransa da cewa shi din mai rokon 
amsawa ne daga Ubangijinsa, mai neman kusa-kusa 
da kusanci zuwa gare Shi, to addua itace bauta da 
kuma Kwakwalwarta da kuma tsagwaronta da kuma 
hakiKaninta. Manzon Allah -tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi- ya ce: «lallai addua itace 
ibada sannan ya karanta». 


14 ADDU'A 


("Kuma Ubangijinku ya ce: "Ku roke Ni in 
amsa muku"} [Gaafir: 60] | Ahmad ya ruwaito 
shi]? . 


(1) lamba ta (18432), daga hadisin An-nu°maan dan Bashir Allah Ya 
yarda dasu. 


ADDU'A 15 


MUHIMMANCIN ROKON ALLAH SHI 
KADAI 


Kuma saboda girman alamarin addua da 
babban matsayinta; Allah Ya fara littafinSa da 
addu'a 


aa Kra Lu 


(Ka shiryar damu hanya madaidaiciya} [Al- 
fatihah: 6], kuma Ya kammala shi da surori biyu na 
neman tsari wadanda acikinsu akwai addu'a, kuma 
Allah Ya kira addu'a da sunan addini sai Ya ce: 


GANA Gabe μα) 


(Sabóda haka ku kiràyi Allah, kuna másu 
tsarkake addini a gare Shi} [Gaafir: 14], kuma Ya 
kira ta da sunan bauta dukkanta sai Yace: 


(RS AE Sera Ske 


16 ADDU'A 


("Kuma Ubangijinku ya ce: "Ku kira Ni in amsa 
muku. Lallai wadannan da ke kangara daga barin 
bauta Mini, za su shiga Jahannama suna 
KasKantattu."} [Gaafir: 60]. 


ADDU'A 17 


ROKON ALLAH SHI KADAI ALAMA 
CE TA IMANI 


Tsarkake Allah Shi kadai a cikin addu'a alamace 
ta mani, kuma dalilin yakini ne, kuma igiyar tsira 
ce, kuma hanyar cin nasara ce da tsira, kuma shine 
taken Annabawa da muminai, saboda haka mai 
addua wanda yake kadaita Ubangijinsa acikin 
addu'arsa shine mai bauta da gaskiya, kuma masani 
wanda ya dace da hanyar mafi darajar gaskiya, don 
haka addu'a itace rukuni mafi Karfi wanda musulmai 
suke komawa zuwa gare shi, kuma mafaka mafi 
aminci wacce mabufata suke fakewa dashi, kuma 
masifu da tsanance-tsanance suna sanar da bawa 
Ubangijinsa, kuma suna kama hannunsa zuwa ga yin 
ikhalasi a cikin addu arsa, 


€ GG ἡ UE ἡ adad Ges 1a sot Ed 
{Kuma idan cüta ta shàfi mutum, sai ya kiràye 


Mu, yana (kwance) ga sáshensa ko kuwa zaune, ko 
kuwa a tsaye} [Yunus: 12]. 


18 ADDU'A 


ALLAH SHI KADAI YAKE AMSA 
ADDU ΟΙ 


Ubangijinmu Tsarki ya tabbbata a gare Shi ana 
kiranSa Shi kadai acikin kowane lokaci da yanayi; 
kuma Shine Mahalicci wanda baya gazawa daga yin 
wani abu, kuma Mai iko Mai Tankwarawa wanda 
Ya daukaka saman komai, arziki a hannunSa yake, 
kuma kyauta da hanawa daga gare shi suke kuma 
zuwa gare Shi, kuma siffofin cika da kyawu da 
girma siffofin ne na gaskiya wadanda basa rabuwa 
da Shi, kuma duk wanda yayi tawassuli zuwa gare 
Shi da sunayenSa da siffofinSa Zai bashi abin 
nemansa 


£o us gt cS A 

{kuma Allah Yana da sunaye kyawawa to ku 
kira Shi da su} [Al-a'raaf: 180] Ubangijinmu Shine 
na kusa ga masu rokonSa da masu bautarSa, wanda 
ya mika bukatarsa zuwa gareShi daga cikinsu zai 
biya masa ita, kuma wanda ya roKeShi zai bashi, 
kuma wanda ya mika talaucinsa Zuwa gareShi zai 
wadatar dashi 


ADDU'A 19 


IG I | gal 5 3563 Lal (Ls à Ἐπ SiGe NG S» 


("kuma idan bayina suka tamabayeka gameda Ni 
to Ina kusa, ina amsa kiran mai kira idan ya kiraNi"} 
[Bakarah: 186]. 


Shine Rayayye Tsayayye wanda yake riKe da 
komai wanda ya kira Shi zai fuskanci Ubangiji daya 
ne Abin nufi da bukatu Mai iko akan yaye bakinciki 


(Shine Rayayye babu abin bauta da gaskiya face 
Shi to ku kira Shi kuna masu tsarkake addini a gare 
Shi] [Gaafir: 65], kuma kadaituwarSa da cancantar 
addu'a banda waninSa hujja ce akan cewa Shine 
Gaskiya Shi kadai, kuma roKon waninSa ba'a 
amsata, Wanda al amarinSa ya girmama Ya ce 


EEE APIR d Bi os d» 


(kiran gaskiya gare Shi yake Kuma wadanda 
suke kiran waninSa basa amsa masu da wani 
abu)[Ar-ra'ad: 14], kyautarSa na ba kwakwale 


20 ADDU'A 


mamaki, kuma karamcinSa babban abin mamaki ne, 
Yana sakayya da alkhairai masu yawa akan 
KanKanin aiki mai kyau, kuma duk wanda ya 
yabeShi kuma ya kyautata rokonSa Zai bashi abin 
nema gwag-gwaba, kuma Yana yafe manyan 
zunubai ga wanda addininsa ya inganta da 
tauhidinsa, kuma bai hada Shi da wani tare daShi ba, 
Wanda tsarki ya tabbata a gare Shi Ya ce acikin 
hadisi Kudsi: «Duk wanda ya hadu da Ni da cikin 
Kasa na kusakurai -wato zunubbansa sun cika 
Kasa ko kuma sun kusa cikinta- kuma baya hada 
Ni da wani abu Zan hadu dashi da 
kwatankwacinta na gafara» [Muslim ya ruwaito 
shi]. 


(1) lamba ta (2687), daga hadisin Abu Zharr Allah Ya yarda da shi. 


ADDU'A 21 


ANNABAWA ALLAH SUKE ROKO 
SHI KADAI 


Mafiya soyuwar halitu a wurin Allah sune 
wadanda suka fi yawan roKo da yawan naci, kuma 
duk sanda imanin bawa ya Karu da fahimtarsa ga 
addininsa da  ratayuwarsa ga Ubangijinsa; 
kwadayinsa ga addu'a zai Κατα acikin duk halin da 
yake ciki, Manzon Allah -tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- ya ce: «Dayanku ya tambayi 
Ubanjinsa dukkan bukatunsa; har ya roki igiyar 
takalminsa idan ta tsinke» madaurin takalminsa: 
shine daya daga cikin igiyoyin takalminsa, [Tirmizi 
ya ruwaito shi] , Shehun Musulunci ya ce: 
«Annabawa da mabiyansu basu gushe ba suna rokon 
Allah maslahar addininsu da duniyarsu da lahirarsu, 
to wanene wanda ya wadatu daga roKon Allah 
Madaukaki?! Kuma abinda bawa ya kebanta dashi 
shine ya roki Ubangijinsa, kuma abinda Ubangijin 
ya kebanta dashi shine Ya amsa masa, to duk wanda 
yayi zaton cewa zai wadata daga rokonSa to hakika 


(1) lamba ta (8-3604), daga hadisin Anas dan Malik Allah Ya yarda 
da shi. 


22 ADDU'A 


ya fita daga daurin bauta». Ya fita daga daurin 
bauta: wato ya rabu da ita. 


Kuma annabawan Allah sha'aninsu shine yawan 
addu'a aduk yanda yanayi ya canza, 


e xc 7 A 
lasts ο ος δή à ce ELA 261» 
< “12 


{lallai su sun kasance suna rige-rige da juna 
cikin alkhairai kuma suna kiranMu cikin kwadayi da 
tsoro kuma sun kasance masu tsoronMu} [Al- 
anbiya': 90], zuciyar Zakariyya -aminci ya tabbata a 
gare shi- ta kamu da son da sai ya roki Ubangijinsa 
zuriya ta gari, kuma ya yabi Ubangijinsa sai yace: 


«Eli 


(Lalla Kai Mai jin addua ne} [Aali-Imraan: 
38], sannan ya tashi zuwa mihrabinsa sai ga 
mala'iku suna masa albishirin Annabi daga 
tsatsonsa, tare yawan shekarunsa da raunin Kashinsa, 


(1) Arraddu alash-shazili (shafi na 57). 


ADDU'A 23 


kuma mutanen Nuhu sun fuskanci Annabinsu da 
sabawa da Karyatawa, 


brak ο Si 5 Cx» 


[sai ya kira Ubangijinsa cewa anyi rinjaye akaina 
to Ka taimakeni} [Al-Kamar: 10], sai Allah Ya 
nutsar da wadanda ke doronkasa acikin Dufanu mai 
girma banda wadanda suka bishi daga cikin 
muminai, kuma Allah Ya bada labarin ma'abota 
kogo cewa su matasa ne masu kadaita Allah sun san 
cewa roKon Allah Shi kadai shine addinin da Allah 
baYa karban waninsa, sai suka tashi acikin 
mutanensu suka ce: 
dan or J κ ES COR 


2 


Ns 


{Ubangijinmu shine Ubangijin sammai da Kasa 
bazamu kira wani koma bayansa matsayin abin 
bauta ba, lallai ne don haka mun fadi abinda ya 
Ketare haddi} [Al-kahf: 14], kuma abin maimaitawar 
muminai cikin gyaffai na wuni da kafin alfijir, 


24 ADDU'A 


sla UF os adi ye LEA SIS 
-.-..» ACE 
(oy ALES 


{Sasanninsu na nisanta daga wuràren kwanciya, 
suna kiran Ubangijinsu bisa ga tsóro da tsammani, 
kuma suna ciryawa daga abin da Muka azurta su] 
[As-sajda: 16 ], kuma yawaita zama tare da wanda 
yake yawan rokon Ubangijinsa kuma yana mai 
tsarkake ayyukkansa gareShi; yana daga cikin 
abinda Allah Ya umurci AnnabinSa 


4435 G1 o5 Wil ολ. all FOE al 


{Ka hakurtar da ranka tare da wadanda ke kiran 
Ubangijinsu, safe da maraice, suna neman yardarSa} 
[Al-kahf: 28]. 


ADDU'A 25 


AMFANONIN ROKON ALLAH SHI 
KADAI 


Amfanin addu'a yana da girma, kuma alkhairinsa 
gamamme ne, yana amfanarda rayayyu da matattu, 
mai addu'a da wanda aka yi ma addu'ar suna samin 
albarkarsa, kuma shi sababi ne mai tasiri kamar 
sauran sabubba, bawa yana rokon Ubangijinsa da 
Kaddarawar Allah, kuma ana karba masa da ganin 
damar Allah, Ita addu'a tana kauda bala'i idan ilmin 
Allah ya gabaci haka, kuma tana janyo alkhairi 
kuma tana tseratarwa daga halaka da izinin Allah, to 
duk al'amarin daga Allah yake kuma zuwa gare Shi 
yake, babu iko ga wani halitta zuwa gare Shi. 

Kuma rokon Allah tsantsa fitilla ce mai haskawa, 
baya barin kishiya ko abokin karo, ko abokin tarayya 
ko mataimaki, ko wani abin bauta ko wani Ubangiji 
face Allah Shi kadai, kuma dashine mai addu'a yake 
zama bawa ga Ubangijinsa, sai ya kadaitaShi da 
nufata da girmamawa da so, da tsoro da fata, sai 
zuciya ta rataya da Shi a yanayin farin ciki da 
damuwa, kuma harshe ya riKa ambatonSa da addu'a 
cikin kwanciyar hankali da bakin ciki. 


26 ADDU'A 


DAGA CIKIN ALAMOMIN MAI 
KADAITA UBANGIJINSA 


Wanda yaso sanin haKifanin tauhidinSa to γα 
dubi cewa wanene yake roKo? Duk wanda ya 
tsarkake addu'arsa ga Allah to ya dace da tauhidi, 
kuma duk wanda ya kira wanin Allah ya awka cikin 
shirka, Wanda tsarki ya tabbata a gare Shi Ya ce: 


t, 


βὰν} NS lc ob 24, 54) G5 Y 6 Qi 2 
>  ὅτο AAT 3€ 
ο. | ο. EI 


{Kuma wanda ya kira, tare da Allah, wani abin 
bautàwa na dabam, bà yana da wani dalili game da 
shi (kiran) ba, to hisábinsa yanà wurin Ubangijinsa 
kawai. Lallai ne, káfirai ba su cin nasara} [Α]- 
mu'minuun: 117]. 


ADDU'A 27 


MANZANNI BASU UMURCI WANI 
CEWA YA ROKE SU BA 


Cika da girma ga Allah suke Shi kadai, kuma 
bauta bata dacewa sai dai ga Allah, Kuma Allantaka 
bata dace ba sai ga girmanSa, kuma babu cikin 
mutane duk yanda matsayinsu ya kai wanda ya 
cancanci a rokeshi komabayan Allah domin abu mai 
yawa ko dan Kadan, to wanda ya gaza halittar dan 
KanKanin halitta a wannan duniyar; to bashi da rabo 
acikin bauta da addu'a 


EEFE ST 

{Lallai ne wadanda kuke kira baicin Allah, bá za 
su halitta kuda ba, kó da sun tàru gare shi} [Al-hajj: 
73], kuma Allah Ya zabi Manzanni da cikin 
halittunSa kuma Ya fifitasu akan wasunsu kuma 
babu wani cikinsu da yayi jayayya da Allah cikin 
UbangijintakarSa, ko ya umurci mutane su rokeshi 
ko ya yarda da hakan 


΄ 4 Ed ew x PE E C > 
Ja AG GAA oa als εἷς za a 
«ας «6 PS «c ER 
rad AGIA 9 ὁ ὁδόν Seg 36 A οὐ o» 


{Kuma a lókacin da Allah Ya ce: "Ya isa dan 
Maryama! Shin, kai ne ka ce wa mutàne, 'Ku rike ni, 
ni da uwata, abubuwan bautawa biyu, baicin Allah?" 
(isa) Ya ce: "Tsarkinka ya tabbata! Bà ya kasancewa 
a gare ni, in fadi abin da bábu wani hakki a gare ni] 
[Al-ma'idah: 116], kumA sun kasance rashin lafiya 
na samunsu, da rauni; cikinsu akwai wanda aka 
kasha shi, da wanda yayi rashin lafiya da wanda aka 
yiwa sihiri, kuma su mutane ne suna ci kuma suna 
sha, to ta yaya wanda baya rayuwa sai da cin abinci 
zai kasance Allah abin bauta?! 


Banda haka ma fiyayyen halitta Annabinmu 
Muhammad -tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- an karya hakoransa na gaba kuma aka masa 
rotse a kai”, kuma ya fado daga kan doki, kuma ya 


(1) Bukhari lamba ta (2911), Muslim lamba ta (1790), daga hadisin 
Sahl dàn Sa'ad Allah Ya yarda dashi. 


ADDU'A 29 


kukkuje gefensa, -wato fatarsa ta tsats-tsage- kuma 
yayi sallah a zaune saboda fadowar da yayi”. 


(1) Bukhar lamba ta (689), Muslim lamba ta (411), daga hadisin Anas 
dàn Malik Allah Ya yarda dashi. 


30 ADDU'A 


ROKON WANIN ALLAH SHINE 
ZUNUBI MAFI GIRMA A BAYAN 
KASA 


Rokon wanin Allah laifi ne mai girma, Allah 
Madaukaki Ya cewa AnnabinSa -tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- 


3555 QS G AT Los os ES 
d Gs «αν SO IS of 


{ "Kuma kada ka kiráyi, baicin Allah, abin da bà 
ya amfanin ka kuma ba ya cütar ka. To, idan ka 
aikata haka, to lallai kai, a lókacin, kana daga masu 
zalunci."}[Yunus:106], kuma daga cikin mafiya 
girman nau'ikansa; sanya wasu tsakanin Allah da 
bayinSa, Shehun Musulunci -Allah ya jiKansa- ya 
ce: «Ba wani daga cikin Annabawa da ya sunnatawa 
halittu cewa su nemi addu'a ko ceto daga wurin 
bayin Allah na gari matattu ko wanda bashi nan ko 
mala'iku, bal ma wannan shine asalin shirka, domin 


ADDU'A 31 


mushrikai kadai sun rike sune a matsayi masu ceto, 
Allah Madaukaki Ya ce: 


See 


NSS ολο ZAL N ZN Gail ο ος oV 
SC 


(Kuma suna bautá wa, baicin Allah, abin da bá 
ya cütar dasu kuma bà ya amfaninsu, kuma suna 
céwa: "Wadannan ne macétanmu a wurin Allah} 
[Yunus: 18 ], kuma mafi girman zunubi a doron kasa 
shine kiran wanin Allah tare daShi, Ibn Mas'uud 
Allah Ya yarda dashi ya ce: «Nace ya Manzon Allah 
wane zunubi ne mafi girma? Yace: Ka sanya ma 
Allah kishiya alhali Shi Ya halicceka». [Bukhari 
da Muslim suka ruwaito shi]? , kuma Allah Yayi 
alkawarin azaba ga wanda ya kira waninSa tare da 
Shi. Allah Madaukaki Ya ce: 


οι ze Sri Bh WAG peli) 


1 Saboda haka, kada ka kira wani abin bautàwa 
na dabam tare da Allah, sai ka kasance daga 


(1) Kaida Adheemah (1/121). 
(2) Bukhar lamba ta (4477), Muslim lamba ta (86). 


32 ADDU'A 


wadanda ake yi wa azaba.} [Ash-shua'ra: 213], Ibn 
Abbas -Allah Ya yarda dashi- ya ce: yana yima 
waninsa gargadi ne yana cewa: «Kaine mafi 
karamcin halittu a wuri na da zaka riki wani abin 
bauta koma bayana da na azabtar da kai»). 


Kuma ba'a shar'anta sallah da ruku'i da sujjada ba 
kuma ba'a gina masallatai a Kasar Allah ba face 
domin a kira Allah acikinsu Shi kadai kuma ba za'a 
kira waninSa ba har abada, Allah Mai buwaya da 
daukaka Ya ce: 


dl A BANKS e ὦ XS ὃ b» 


("Kuma lallai ne wuraren sujada na Allah ne, 
saboda haka kada ku kira kówa táre da Allah (da su, 
a cikinsu)." } [ Al-jinn: 18]. 


(1) Tafsirul Bagawi (3/480). 


ADDU'A 33 


MATACCE BAYA JIN MAI RORONSA 


Mai addu'a yana rokon Mahaliccine amma kada 
ya roki abin halitta irinsa ba, kuma ba zai nemi 
daukin wanda yake tarayya dashi wajen bautaba, 
Allah Mai buwaya da daukaka Ya ce: 


(Lallai ne wadannan da kuke kira, baicin Allah, 
bayi ne misalanku: to, ku kiràye su, sa'an nan su 
amsa muku, idan kun kasance masu gaskiya ne!) 
[Al-a'raaf: 194], kuma wanda yake cikin kabari baya 
jin mai kiransa koda ya kai shi matsayin 
Ubangijintaka, kuma baya mallakar komai ga mai 
neman daukinsa koda ya jingina masa keBantattu 
siffofin Allantaka 


34 ADDU'A 


* peli ot SANI κο ας. 
KN 255 $3 [άσε LI AAN AEL 
R 


(kuma wadanda kuke kira waninSa bà su 
mallakar kò fatar gurtsun dabîno. Idan kun kira su, 
ba za su ji kiranku ba, kuma ko sun jiya, ba za su 
amsa muku ba} | Faadir: 13-14], Al-Kidmir: Shine 
bawon dake tsakanin kwallo da tsokar dabino. 


Kuma matatttu masu gazawane daga agazawa 
kansu, to ba zai yiwu su agazama waninsuba, Wanda 
tsarki ya tabbata a gare Shi Ya ce: 


E 


KO Rad 2a) NS Ses SB AMA ah or 608 οὖν 


("Kuma wadanda kuke kira, baicinSa, bá su iya 
taimakón ku, kuma kansu ma, bá su iya taimaka."} 
[Al-a'raaf: 197]. 


ADDU'A 35 


MAI ROKON WANIN ALLAH YANA 
DA YAKININ CEWA SHI BAYA JI 
BAYA AMFANARWA 


Mai kiran wanin Allah yanada yafinin cewa 
wanda ya kirashi baya jin kiransa kuma ba zai 
amfaneshi ba, Allah Madaukaki Ya ce: Ibrahim ya 
cema mutanensa gameda gumakansu 


{ολο NG eor big EMG 
[.... Ya ce: "Shin, suna jin ku, a lókacin da kuke 
kira?" "KO kuwa suna amfanin ku, kò suna cütar 
ku?" Suka ce: "A'a mun sami ubanninmu, kamar 
haka ne suke aikatàwa"} | Ash-shua'ra: 72-74]. 


Ibn Katheer Allah Ya jiKansa ya ce: «yana nufin: 
cewa sun yi ifirarin cewa gumakansu basu yin wani 
abu daga cikin wadannan, kadai sunga iyayensu 
haka suke aikatawa ne»), 


(1) tafseer Ibn Katheer (6/146). 


36 ADDU'A 


ROKON WANIN ALLAH BA KOMAI 
CIKINSA SAI WAHALA DA LALATA 
ADDINI 


Wanda ya kira matacce yana fatan samun amfani 
daga wurinsa ko kauda cuta; to ba abinda zai samu 
tare da lalacewar addini face gajiya, Wanda 
sha'aninsa ya girmama Ya ce: 


iran 
eli iero 


(Yanà kiran baicin Allah, abin da bà ya cütarsa 
da abin da bà ya amfaninsa! waccan ita ce Data mai 
nisa. Yana kiran wanda yake lallai cütarwarsa ce 
mafi kusa daga amfaninsa! Lallai ne, tir da shi ya 
zama majibinci, kuma tir da ya zama abókin zama!) 
[ Al-hajj: 12-13], kuma waiwayawar mai addua 
zuwa ga halittu, da neman dauki wajen rayayyu da 
matattu, wulakanta raine da KasKantar da ita, Imam 
Ahmad -Allah Ya jiKansa ya ce: «Ya Allah kamar 
yadda Ka tsare fuskata daga yin sujjada ga waninKa; 


ADDU'A 37 


to ka tsare ta daga rokon waninKa, kuma ba wanda 
zai iya yaye cuta da jawo amfani koma bayanKa»'? . 


(1) Jaami ul uluumi wal hikam (1/481). 


38 ADDU'A 


DUK WANDA YA ROKI WANIN 
ALLAH DON YAYE BAKINCIKI 
ALLAH ZAI MASA UKUBA DA 
BAKINCIKI MAFI TSANANI 


Babu wani bawa da zai kira wanin Allah ko 
kuma zuciyarsa ta waiwaya zuwa ga waninSa, ko 
kuma shaidàn yayi masa waswasin rataya da wanin 
Ubangijinsa; face abinda zai same shi na tsanani da 
bakinciki zai nuna masa gazawar wanda ya kira 
kuma zai bayyana masa rauninsa da rashin karfinsa, 
Allah Madaukaki Ya ce: 


(Ka ce: "Shin, kun gan ku, idan azabar Allah ta 
zo muku, ko Sa'ar Tashin Kiyama ta zo muku, shin 
wanin Allah kuke kira, idan dai kun kasance másu 
gaskiya?" "À'a, Shi dai kuke kira sai Ya kuranye 


ADDU'A 39 


abin da kuke kira zuwa gare Shi, idan Ya so, kuma 
kuna mantawar abin da kuke yin shirkin tare da 
shi") [ Al-an'aam: 40-41 |. 


Kuma duk wanda ya san kadaituwar Allah da 
mulki da wadatuwarSa daga halittu; zai yanke Kauna 
daga samun amfani sai dai daga wurinSa, kuma 
fatansa zai yanke face awurinSa 


à 35 data SANA HN LE) Sof Vest ee 


6 nb pia A Us 4 LS os ga 25 05 UE AT aga 


(Ka ce: "Ku kirayi wadanda kuka riya (céwa 
abübuwan bautàwa ne) baicin Allah, bá su mallakar 
ma'aunin zarra a cikin sammai, kuma ba su 
mallakarsa a cikin kasa kuma ba su da wani rabon 
tárayya a cikinsu (sammai da Kasa), kuma bà Shi da 
wani mataimaki daga gare su} | Saba’: 22 |. 


40 ADDU'A 


YANAYIN WANDA YA ROKI WANIN 
ALLAH LOKACIN MUTUWA 


Idan mutuwa ta zoma wanda ya bautawa wanin 
Allah tare da Shi zai barranta daga abinda ya aikata: 


€ Xi VG ELS ls ROSE οφ 


{Wadanda malãiku suke karbar ráyukansu suna 
másu zaluntar kansu. Sai suka jèfa néman sulhu} 
[An-nahli: 28] wato: sun bayyana ji da biyayya da 
mika wuya suna cewa: 


dolo ELO 


(Ba mu kasance muna aikata wani mumminan 
aiki ba), An-nahli: 28], kuma marufin ido zai yaye 
daga idon dukkan mutane ranar AlKiyama sai yaga 
gazawar halittu haKiKanin yakini; sannan zai ga 
barrantar wadanda aka rika roka, Wanda tsarki ya 
tabbata a gare Shi Ya ce: 


zi 


S LLANE sk dL Ak ED 


ADDU'A 41 


SENS D A ss o 

(har a lókacin da ManzanninMu suka je musu, 
suna karbar ràyukansu, su ce: "Ina abin da kuka 
kasance kuna kira, baicin Allah?" Su ce: "Sun bace 
daga gare mu} | Al-a'raaf: 37] wato: sun tafi sun 
barmu saboda haka bama fatan amfaninsu, ko 
alkhairinsu, kuma wanda ya roki wanin Allah to 
Allah Zai yi fushi dashi kuma zai dawwamar dashi a 
cikin wuta, Manzon Allah -tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- ya ce: «duk wanda ya mutu 
yana kiran wani kishiya komabayan Allah zai 
shiga wuta» [Bukhari da Muslim suka ruwaito 
Shi]. 


(1) Bukhari lamba ta (4497), Muslim lamba ta (92), daga hadisin 
Abdullahi dan Μας ud Allah Ya yarda dashi. 


42 ADDU'A 


YADDA SHAIDAN YAKE SO A ROKI 
WANIN ALLAH 


Addu'a bauta ce mai girma da itace mai kadaita 
Allah yake banbanta daga waninsa, kuma yana daga 
cikin hanyar shaidan mafi sauki wajen Data addinin 
bayi, Ibnul-Kayyim Allah Ya jiKansa ya ce: «Neman 
biyan bukata a wurin matattu, da neman dauki dasu, 
da fuskantuwa zuwa garesu, sune asalin shirka a 
wannan duniyar»® , amma shi kuwa musulmi ya 
tattara zuciyarsa da bautarsa da mu'amalarsa ga 
Ubangijinsa Shi kadai, kuma yana banbancewa cikin 
aikinsa da nufinsa da niyyarsa da sonsa tsakanin Mai 
halitta da abin halitta, sai ya kiyayewa kowa 
hakkinsa da matsayinsa, bazai ba dayansu hakkin 
dayaba, Shi Ubangiji Shi ne yake da bauta, kuma shi 
ake roko, tsoro da fata gare Shi suke, su kuma halittu 
na kwarai ana sonsu kuma ana koyi dasu, da kiyaye 
mutucinsu da kuma yabo mai kyau. Allah Mai tsarki 
Ya ce: 


(1) Madarijus salikeen (1/353). 


ADDU'A 43 


JA 


i A p sh Dats ap 
πο Wil BEN EE bolt as ÑN us 


(Sabóda haka, ka tsayar da fuskarka ga addini, 
kaná mai karkata zuwa ga gaskiya, halittar Allah da 
Ya halitta mutàne a kanta. Babu musanyáwa ga 
halittar Allah, wannan shi ne addini madaidaici 
kuma amma mafi yawan mutàne ba su sani ba.) [Ar- 
ruum: 30]. 


44 ADDU'A 


TAUHIDI SHINE MAFI DARAJAR 
ABINDA MUTUM YA MALLAKA 


Mafi tsadar abinda aka ba bawa shine 
kadaitawarsa ga Ubangijinsa, kuma mafi girman 
ni'ima itace tabbatarsa akansa har ya hadu dashi, dan 
Kadan daga cikinsa idan ya inganta zai tseratar daga 
dawwama a wuta, kuma cikarsa yana hana shigarta, 
kuma shaidàn yanada dabarun yaudara da shubuhohi 
wadanda yake Batar da bayi dasu daga addininsu, 
kuma babu wata shubuha da take gittoma bawa face 
acikinta akwai abinda zai rudeshi ya bita, kuma ya 
jawoshi zuwaga gasgatata, to duk wanda yake 
neman tsira to ya rika muraji'ar tauhidinsa da 
imaninsa, ta hanyar karanta Alkur'ani da nazarin 
ma'anoninsa da neman Karin ilmi, kuma ya nesanta 
kansa daga wuraren shubuha. 


Muna Rofon Allah ilmi mai amfani da aiki na 
Kwarai da addu'a tsarkakakkiya ga Allah, kuma tsira 
da amincin Allah su tabbata ga Annabinmu 
Muhammad da iyalan gidansa da  sahabbansa 
baki daya. 


ADDU'A 45 


Abubuwan da yake ciki 
CR iaia 5 
HAKIKANIN ADDININ MUSULUNCI SHINE TSARKAKE 
AIKI GA ALLAH SHI ΚΑῬΑΙ...................................- 8 
ADDININ MUSULUNCI YA GINU A BISA ROKON 
ALLAH SHIMADA sasana aana dut Ud eit idu aaa 10 
UKUBAR WANDA YAYI GIRMAN KAI GA ROKON 
ALLAH SHI KADHAL 12 
ADDU A ITACE BAU TA όν κα QUE 13 
MUHIMMANCIN ROKON ALLAH SHI KADAI .......... 15 
ROKON ALLAH SHI KADAI ALAMA CE TA IMANI ....17 
ALLAH SHI KADAI YAKE AMSA ADDU OI ............... 18 
ANNABAWA ALLAH SUKE ROKO SHI KADAI .......... 21 
AMFANONIN ROKON ALLAH SHI KADAI ............... 25 
DAGA CIKIN ALAMOMIN MAI KADAITA 
ο ο ο — 26 
MANZANNI BASU UMURCI WANI CEWA YA ROKE SU 
BA —— ο a japa panapa Aa 27 
ROKON WANIN ALLAH SHINE ZUNUBI MAFI GIRMA 
A BAYAN KASA ΑΙ Ιον ο δώρο nenen ino 30 


MATACCE BAYA JIN MAI ROKONSA ..................... 33 


46 ADDU'A 


MAI ROKON WANIN ALLAH YANA DA YAKININ 


CEWA SHI BAYA JI BAYA AMFANARWA ................ 35 
ROKON WANIN ALLAH BA KOMAI CIKINSA SAI 
WAHALA DA LALATA ADDINI.............................-. 36 


DUK WANDA YA ROKI WANIN ALLAH DON YAYE 
BAKINCIKI ALLAH ΖΑΙ MASA UKUBA DA BAKINCIKI 


MAEI TSANANL. a agra roter tro teen oru renun 38 
YANAYIN WANDA YA ROKI WANIN ALLAH LOKACIN 
MUTU WA ο ον en ο ο a ga Ka RE aja Ga 40 


YADDA SHAIDAN YAKE SO A ROKI WANIN ALLAH..42 


TAUHIDI SHINE MAFI DARAJAR ABINDA MUTUM YA 
MALLAKA ο ο ο ala tuere Dua ο. 44 


Mu'assasar dalibul ilmi domin yadawa da kuma rabawa. 


00966506090448 

O#© 
S 

ont 


KA KARANTA CIKIN WANNAN LITTAFIN: 


Z Addu'a bautace mai girma matuka, mai muhimmanci ce ga 
kowane musulmi,- kuma yin iklasi cikinta yana bayyana 
gwargwadon tauhidin bawa, 

<* Allah madaukaki yanaso daga bayinSa su rokeShi a cikin 
kowane lokaci, Kuma Yana Kin wanda yake rokon waninSa, 

« Rokon Allah shi kadai na daga tafarkin Manzanni, da Kuma 
hanyar waliyyan Allah nagari. 

Z Rokon wanin Allah daga cikin rayayyu da kuma matattu 
shirka ce ga Allah, kuma mai roko bazai amfana da ita ba. 

Z Mafi girman zunubi a ban kasa shine rokon wanin Allah tare 
dashi- 

Zx Tauhidin Allah shine mafi darajar abinda bawa ya mallaka, 

kuma wanda yayi shirka cikin roko to hakika yayi asarar 

tauhidi. 


€ Lesan tere D 


EUM (033 LEN gig ac lal le aaa | 


